BLOEDD DIRWENT TR FRWYDR. 


4 


Ieuenctyd deuwch; 
Ar frys ymunwch, 
Mae udgorn dirwestiJân 
Yn awr yn brysur 
Yn bloeddio i'r frwydyr, 
Mae concwest yn y bla'n, 


Ymlaen i'r rhyfel; 

Mae'r floedd yn uchel, 
Nalwfrhued un; . 

I wneuthur gorchest 

Dros achos dirwest 
Ymrestrwch yn gytun. 


“Ymlaen yn wrol 


Fy llu dirwestol; >u: 
Ymlaen nes cael y dydd, 


” A mynwch weled 


O'u blin gaethiwed " 
Y meddwon oll yn. we 


Ymlaen heb oedi, “ 

Mae'r myrdd sy'n trengu 
Dan wadnau alcohol 

ŷn galw'n uchel 

Ar bawb i ochel 
Diodydd meddwol ffoli 


Ymlaen trwy rwystrau: ;; 
Ac anhawsderau, 
Ymlaen er maent eu Wi, 
Banerau i fynu, 
Pwy all eich treehu, 
Mae Diw eì hun o'ch tu. 











o yin y meddwyn 
I mewn i'n byddin, 
Gad heibio'r cwart a'i stwr, 
Mae'n fil iachusach 
A llawer rhatach 
I arfer diod ddwr, ; 


Dy ben daw'n iachus, o 

Dy;got yn drefnus, .;.. ? 
A*th dy'n EP. iawn, 

Dy briod etto i mu 

A'th blant ddaw'n: gryno, 
A'th logell wag yw — 


De'wch gymedrolwyr: .. 
Yn wrol filwyr ., 
O blaid TR iach, 
Gadewch yr awrhon ; 
Eich esgusodion us 
 Rho'wch heibio'r Dan “ch. 


Chwi luoedd gobaith , 
Rho'wch eich arfogaeth 
Am danoch oll TR awr, 
Banerau codwch; i 
Ymlaen baru rt 
Yn arfog fyddin. faŵr. 


Caiff Bacchus wybod ,; 
Nad rhyw eiddilod., 
Rym ni pan ddown yn nghyd, 
Ei lu gorchfygwn 
A'i ì Wyn ddymchwelwi tn,” 
'Alltudiwn ef o' r myn 


Cawn fyddugoliaeth. 
A llwyr or'chafiaeth 


8 


Ar feddwdod er mor fawr, 
Banerau i fynu 
Mae'r caerau'n crynu, 

Daw Jerico ì lawr. 


Daw'r ddaiar etto 
I deg flodeuo 
Mewn sobrwydd ar bob llaw, 
Mae gwawr y dwrnod 
I'w eglur ganfod 
Yn codi oddi draw. 


Bydd holl delynau 
Y nef mewn hwyliau, 
Pan delo'r awr i ben, 
A'r ddaiar drwyddi 
Dry'n orfoleddu . 
Heb feddwdod is y nen. 


WILLIAM DOWEN. 


CANIG Y GORMESWR. 


O! paid gormesu'r gweithiwr tlawd, 
Sydd beunydd dan dy bwn, 

Os ydwyt ti hoff blentyn ffawd, 
O paid dirmygu hwn ; 

Llafurio'n foreu ac yn hwyr, 
A'i chwys a fwydai'r llawr, 

Efallai heb damaid nefa'i:gwyr, 
'Am lâwer deuddeg awr. 














4 


O! paid gormesu'r gweithiwr blin, 
Mae ganddo deulu trwm, 

Heb neb yn ennill ond ei hun, 
Rho dro i'w fwthyn llŵm ; 

Cei yno wraig a'i gruddiau'n llwyd, ; 
A'i gwisg yn hynod wael, 

A'r byclian tlawd yn gofyn bwyd, 
Ond O! heb ddim i'w gael. 


O! paid gormesu'r gweithiwr.tlawd, 
O gwel mor wael ei lun, 
A chofia hyn mae iti'n frawd, 
Bydd dirion wrtho ddy; 
Cei di ddanteithion y pryd hwn, 
Ca yntau grystyn sych, 
Diwy lafur hwn cei segur fwyd 
A gwisg a phalas gwych. 


O! paid gormesu'r gweithiwr tlawd, 
Efallai try y rhod, 
Pan welir di dan wg an ffawd 
Heb geiniog yn dy pôd; 
Ni charet ddioddef y pryd hwn 
Bwys yr haiarnaidd droed, 
O dan ei-gwasgiad teimlet gwn 
Yn ddwysach nag erioed.” 


O! paid gormesu'r gweithiwr tlawd, 
Mae cyfoeth gan ei Dad, 
Creawdwr bydoedd yw ei frawd, 
Cyn hir caiff yntau stad ; 
O wlad y gormes hed ei gri 
I glustiau cyfìawn lys, 
Ofnadwy fydd dy gyfrif di 
Pan ddaw yr olaf wys, 
PEREDUR. 





